Ang Kasaysayan ng Paglikha 


L Nang simulang likhain ng Diyos ang 

lupa at ang langit, 2ang lupa ay 
wala pang hugis o anyo. Dilim ang 
bumabalot sa kalaliman at umiihip ang 
malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. 
3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwa- 
nag!” At nagkaraon nga. “Nasiyahan 
ang Diyos. nang ito'y mamasdan. Pinag- 
bukod niya ang liwanag at ang dilim. 
5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, 
at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. 


Dumaan: ang gabi, at sumapit ang umaga 


-iyor'ang unang araw. 

.bSinabi ng Diyos: “Magkaroon ng 
kalawakang maghahati sa tubig upang 
ito'y magkahiwalay!” 7At nangyari ito. 
Ginawa ng Diyos ang kalawakan na 
pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa 
ibaba. 8Langit ang itinawag niya sa kala- 
wakan. Dumaan ang gabi, at sumapit 
ang umaga--iyon ang ika-2 araw. 

9 Sinabi ng Diyos: “Magsama sa isang 
dako ang tubig sa silong ng langit upang 
lumitaw ang lupa.” At ito'y nangyari. 
10 Ang lupa ay tinawag niyang Daigdig, 
at Karagatan naman ang nagsama- 
samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y 
mamasdan. !1Pagkatapos, sinabi ng 
Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng 
uri ng halamang namumunga at nagbu- 
butil!” At nangyari ito. '?Tumubo nga 
sa lupa ang gayong mga halaman. Nasi- 
yahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y 
mamasdan. 13 Dumaan ang gabi, at suma- 
pit ang umaga- iyon ang ika-3 araw. 

14Sinabi pa ng Diyos: “Magkaroon 
ng mga tanglaw sa langit para mabukod 
ang araw sa gabi. Ito ang magiging bata- 


yan sa bilang ng mga araw, taon at 
kapistahan. !5Mula sa langit, ang mga 
ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig.” 
At gayon nga ang nangyari. 16 Nilikha 
ng Diyos ang dalawang malaking tang- 
law: ang Araw, upang tumanglaw sa 
maghapon, at ang Buwan, upang magbi- 
gay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya 
ang mga bituin. ! 7 Inilagay niya sa langit 
ang mga tanglaw na ito upang magsabog 
ng liwanag sa daigdig, !#tumanglaw 
kung araw o gabi, at magbukod sa liwa- 
nag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang 
kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. 
19Dumaan ang gabi, at sumapit ang 
umaga--iyon ang ika-4 na araw. 

20Sinabi pa ng Diyos: “Magkaroon 
sa tubig ng maraming bagay na may 
buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa 
himpapawid.” ?!Nilikha ng Diyos ang 
mga dambuhala sa dagat, at lahat ng 
bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat 
ng uri ng ibon. Minasdan niya ang 
kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. 
22Pinagpala riiya ang mga ito at sinabi: 
“Magpakarami ang lahat ng bagay na 
nabubuhay sa tubig at punuin ang kara- 
gatan, magpakarami rin ang mga ibon 
at punuin ang daigdig.” 23 Dumaan ang 
gabi, at sumapit ang umaga-iyon ang 
ika-5 araw. 

24Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng 
lahat ng uri ng hayop sa lupa--maaamo, 
maiilap, malalaki at maliliit.” At gayon 
nga ang nangyari. 25Nilikha nga niya 
ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasi- 
yahan nang mamasdan ang mga ito. 

26Pagkatapos likhain ang lahat ng 
ito, sinabi ng Diyos: “Ngayon, lalangin 
natin ang tao. Ating gagawin siyang 


GENESIS 1,2 3 


kalarawan natin. Siya ang mamamahala 
sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, 
maging maamo o mailap, malaki o ma- 
liit.” 27Nilalang nga ng Diyos ang tao 
ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya 
ng isang lalaki at isang babae, 2 8at sila'y 
pinagpala. Wixa niya, “Magpakarami 
kayo at punuin ng inyong mga supling 
ang buong daigdig, at pamahalaan ito. 
Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa 
mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng 
maiilap na hayop, maging malalaki o 
maliliit. 2? Bibigyan ko rin kayo ng lahat 
ng uri ng butil at mga bungangkahoy na 
inyong makakain. 30 Ang lahat ng hala- 
mang luntian ay ibibigay ko naman sa 
maiilap na hayop, malaki man o maliit, 
at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang 
nangyari. 31Pinagmasdan ng Diyos ang 
lahat niyang ginawa, at lubos siyang 
nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit 
ang umaga--ito ang ika-6 na araw. 
7 Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, 
ang langit at lahat ng bagay na 
raroroon. 2Sa loob ng anim na araw, 
tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, 
at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. 3Pi- 
nagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, 
sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga 
matapos likhain ang lahat. #Ganito ang 
pagkalikha sa lupa at sa langit. 


Ang Halamanan ng Eden 


Nang likhain ni Yahweh ang lupa at 
lahat ng bagay sa langit, 5 wala pang anu- 
mang halaman o pananim sa lupa, sapag- 
kat wala pang ulan noon at wala pa ring 
magsasaka. 5 Ngunit mayroon nang bukal 
ng tubig na dumidilig sa lupa. 

7Nilikha ng Diyos ang tao mula sa 
alabok, hiningahan sa ilong, at nagka- 
roon ng buhay. 

8Naglagay si Yahweh ng isang hala- 
manan sa Eden, sa dakong silangan, at 
doon dinala ang taong kanyang nilalang. 
9Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng 
kahoy na nakalulugod sa paningin at 
masasarap ang bunga. Sa gitna ng hala- 
manan, naroon ang punong nagbibigay- 
buhay, at ang punong nagbibigay ng 
kaalaman tungkol sa mabuti at masama. 

10Umaagos sa Eden ang isang ilog na 
dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, 


ito'y nahahati sa apat na sanga. !! Ang 
una ay tinawag na Pison, at ito'y uma- 
agos sa lupain ng Havila. 1?2Lantay ang 
ginto roon at marami ring bedelio at 
batong onice. 13 Ang ika-2 sanga ng ilog 
ay tinawag namang Gihon, at umaagos 
sa lupain ng Etiopia. !# Tigris naman ang 
itinawag sa ika-3 sanga, at umaagos na- 
man ito sa silangan ng Asiria. Ang ika-4 
na sanga ay ang Fufrates. 

I5Inilagay ni Yahweh ang tao sa 
halamanan ng Eden upang ito'y panga- 
lagaan at pagyamanin. 16Sinabi niya 
sa tao, “Makakain mo ang alinmang 
bungangkahoy sa halamanan, ! 7maliban 
sa bunga ng punongkahoy na nagbibi- 
gay ng kaalaman tungkol sa mabuti at 
masama. Huwag na huwag mong kaka- 
nin ang bungang iyon, mamamatay ka 
kapag kumain ka niyon.” 

18Matapos gawin ang lahat ng ito, 
sinabi ni Yahweh, “Hindi mainam na 
mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng 
makakasama at makakatulong.” 19 Kaya, 
lumikha siya ng mga hayop sa parang at 
ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at 
ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pa- 
ngalan sa mga iyon. Kung ano ang kan- 
yang itawag, iyon ang magiging pangalan 
nila. 29Ang tao nga ang nagbigay ng 
pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, 
maging maamo o mailap. Ngunit wala 
isa man sa mga ito ang angkop na kasa- 
ma at katulong niya. 

21Kaya't pinatulog ni Yahweh ang 
tao. Samantalang nahihimbing, kinuha 
niya ang isang tadyang nito at pinaghi- 
lom ang laman sa tapat niyon. 22Ang 
tadyang na iyo'y ginawa niyang isang 
babae, at inilapit sa lalaki. 23 Sinabi ng 
lalaki, 

“Sa wakas, narito ang isang tulad 
ko, 
Laman ng aking laman, buto ng 
aking buto, 
Babae ang siyang itatawag sa kaniya 
Sapagkat sa lalaki nagmula siya.” 
241to ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki 
ang kanyang ama at ina upang sumama 
sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagi- 
ging iisa. 
25Kapwa sila hubad, gayunma'y hindi 


sila nahihiya. 


4 GENESIS 3 


Nagkasala ang Tao 


Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng 

hayop na nilikha ni Yahweh. Min- 
sa'y tinanong nito ang babae, “Totoo 
bang sinabi ng Diyos na huwag kang 
kakain ng anumang bungangkahoy sa 
halamanan?” 

2Tumugon ang babae, “Hindi na- 
man! Ipinakakain sa amin ang anumang 
bunga sa halamanan, 3huwag lamang 
ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. 
Pag kami raw ay kumain ng bunga nito 
o humipo man lamang sa punong iyon, 
mamamatay kami.” | 

4 “Hindi totoo iyan, hindi kayo ma- 
mamatay,” wika ng ahas. 5 “Gayon ang 
sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang 
kung kakain kayo ng bunga niyon, mag- 
kakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y 
magiging parang Diyos, malalaman nin- 
yo ang mabuti at masama.” 

6 Napakaganda sa paningin ng babae 
ang punongkahoy at sa palagay niya'y 
masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan 
niya na mabuti ang maging marunong, 
kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. 
Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, 
at kumain din ito. 7Nagkaroon nga sila 
ng pagkaunawa matapos kumain. Noon 
nila nalamang sila'y hubad, kaya kumu- 
ha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni- 
tagni at ginawang panakip sa katawan. 

8Pagdadapit-hapon, narinig -nilang 
naglalakad sa halamanan si Yahweh, ka- 
ya't nagtago sila sa kahuyan. "Datapwat 
tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, 
“Saan ka naroon?” 

10 “Natakot po ako nang marinig ko 
kayong nasa hardin, nagtago po ako 
sapagkat ako'y hubad,” tugon ng lalaki. 

11 “Sinong may sabi sa iyong hubad 
ka?” tanong ng Diyos. “Bakit, kumain 
ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?” 

12 “Kasi, pinakain po ako ng babaing 
ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki. 

13 “Bakit mo naman ginawa iyon?” 
tanong ng Diyos sa babae. 

“Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, 
kaya ako natuksong kumain,” tugon 
naman niya. 


Inihayag ng Diyos ang Kaparusahan 
14 At sinabi ni Yahweh sa ahas: 


“Sa iyong ginawa'y may parusang 
dapat, 
Na tanging ikaw lang yaong 
magdaranas, 
Ikaw ay gagapang, ang hatol kong 
gawad, 
At alikabok ang pagkaing dapat. 
15Kayo ng babae'y laging mag-aaway, 
Binhi mo't binhi niya'y laging 
maglalaban. 
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, 
At ang sakong niya'y ikaw ang 
tutuklaw.” 
. 16Sa babae nama'y ito ang salaysay: 
“Sa pagbubuntis mo ay mahihi- 
rapan, 
Lalo kung sumapit ang 'yong 
pagluluwal: 
Ang lalaking ito na asawang hirang, 
Susundin mong lagi habang nabu- 
buhay.” 
17Hinarap naman ng Diyos si Adan 
at ganito ang sinabi: 
“Pagkat nakinig ka sa asawang 
hirang 
Nang iyong kainin yaong bungang 
bawal, 
Sa nangyaring ito, ang lupang 
tanima'y 
Aking susumpain magpakailanman, 
Ang lupaing ito para pag-anihan 
Pagpapawisan mo habang nabu- 
buhay. 
18 Mga damo't tinik ang 'yong aanihin, 
Halaman sa gubat ang iyong 
kakanin: 
19 Upang pag-anihan ang iyong 
bukirin, 
Magpakahirap ka hanggang sa 
malibing. 
Yamang sa alabok, doon ka 
nanggaling 
Sa lupang alabok ay babalik ka 
rin.” 
20Eva ang itinawag ni Adan sa kan- 
yang asawa, sapagkat ito ang ina ng 
sangkatauhan. ?! Ang mag-asawa'y binig- 
yan ni Yahweh ng mga damit na yari sa 
balat ng hayop. 


Pinalayas sa Hardin si Adan at si Eva 


22Sinabi ni Yahweh: “Katulad na 
natin ngayon ang tao, sapagkat alam na 


GENESIS 3 5 


niya ang mabuti at masama. Hindi na 
siya dapat tulutang kumain ng bungang- 
kahoy ng buhay at baka hindi na siya 
mamatay.” 23Kaya, pinalayas sa hala- 
manan ng Eden ang tao upang magbung- 
kal ng lupang kanyang pinagmulan. 

24Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa 
dakong silangan ng halamanan ng Eden 
ay naglagay siya ng bantay na kerubin. 
Naglagay rin siya ng espadang nagnini- 
ngas upang hindi malapitan ninuman 
ang punongkahoy ng buhay. 


Karapatan sa Pagmamay-ari 
(Copyright) 
PHILIPPINE BIBLE SOCIETY 
890 United Nations Avenue 
Manila, Philippines 
MAGANDANG BALITA BIBLIA 
(may Deuterocanonico) 
Tagalog Bible TPV 52-53-56P-DC Series 
PBS 80.2 (20M)-1 
Unang Limbag 
Bagong Tipan: c Philippine Bible Society 1973 
Mga Mapa: c United Bible Societies 1976, 1978 


